เสียงระฆังเขาช่องลม (รักสมหวัง)
(Verse 1)
บนยอดเขาสูงเสียดฟ้า ม่านหมอกปกคลุม
ทิวทัศน์งดงาม ดั่งภาพฝัน
วัดเขาช่องลม ศักดิ์สิทธิ์ดั่งเทพเทวา
เสียงระฆังดังกังวาน ฟังแล้วสบายใจ

(Chorus)
ท้าวทองล้น ยืนตระหง่าน เมตตา กรุณา
ดลบันดาล ให้สมปรารถนา
ความสมหวังจะบังเกิด หากคุณมีศรัทธา

(Verse 2)
สองเราคู่รัก มาสักการะ ท่านทองล้น
ด้วยความศรัทธา ความเชื่อ ความหวัง
บนผ้าแดง เขียนคำขอพร ปรารถนาสิ่งใด
ขอให้รักกัน ยืนยาวนาน ชั่วกาลนาน

(Chorus)
ท้าวทองล้น ยืนตระหง่าน เมตตา กรุณา
ดลบันดาล ให้สมปรารถนา
ความสมหวังจะบังเกิด หากคุณมีศรัทธา
(Bridge)
บนยอดเขาสูง สองเราสบตากัน
สัญญาว่าจะรัก มั่นคงตลอดไป
ขอให้พรเทพ ดลบันดาล ให้เราสอง
ได้ครองรัก สมหวัง ดังใจปรารถนา

(Chorus)
ท้าวทองล้น ยืนตระหง่าน เมตตา กรุณา
ดลบันดาล ให้สมปรารถนา
ความสมหวังจะบังเกิด หากคุณมีศรัทธา

(Outro)
วัดเขาช่องลม ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ท้าวทองล้น เมตตา ดลบันดาล ให้สมหวังดังใจ
สองเราคู่รัก ศรัทธา ความเชื่อ ความหวัง
มาที่นี่แล้ว ปาฏิหาริย์ จะบังเกิด